





CAN ALARUS, 


AM Y 
DDAMWAIN DDYCHRYNLLYD 
A GYMMERODD LE 
SWYDD FORGANWGBôreu dgdd Sadwrn Rhagfyr , 
26, 1863. trwy yr hon y eollodd 14 eu bywydwu gwelit: 
eu henwai y tu arall ì'r ddalen, | 


GAN E. GRIFFITHS, (ein o Pifion. 


Ar y Dôn “Bi niau Iwerddon.” 








aM 








FE ARFUL COLLIERY EXPLOSION AT 
MAESTEG. 


Anorber terrible explosion, resulting in the death of 
“* fourteen men, occurred,on Saturday morning last, at 
the Gin pit, the Llynvi Valley Coal Company, at Maes- 
teg, in this County. | The explosion took place at : 
about seven o'clock in the morning. and of course pro- 
dnced the ntmost eonsternation among the inhabitants 
of the district. So far very little is Known as to the 
causes of this sad disaster, and we are unwilling to 
'make any guesses. which might prejudice the_publte 

wpon a matter which ŵill, we have no doubt, be thop. 
eughly sifted by the coroner's duty 


Sg 








 — 


2 

Mr 'Thomas Evans, the Goverment Inspector of 
Mines, visited tbe pit on Sunday. On Mouday the 
inguest (upon the body ôf David Williams, one of tne 
men killed )was opened before Alexander Cuthberston, 
Esg. ecoroner, at the Odd Fellow's Aims, Maesteg, 
Mr. W. B. Popkin Cbemist, being foreman of the jury, 

The names of some of those who were killed are 
given below: William Elias ( married ), John Bevan 
whoaslefta wife and three children), David Williams 
and his son Thomas-Williams,. David Rees (married ) 
Morgau Thomas, W. Davies, Bemjamin Rees, Wil- 


liam Jones, David Jones, (all single). William Isaac, 


“David Thomas, and David John. 


j 


Ym awr y Cymry anwyl Y yfo cydneshewch, 
'Frwm newydd gyda theimlad âr ganiad yma gewcìr ; 
Sy'n dod o hyd i'n clustiau mae'n ddiau nos a dydd; 
Nes gyru rhai ugueiniau yn awr a,u bronnau'n brydd. 


Mae amryw ffyrdd gan angau i'n gyru oll o'r byd 
Rhai gan goed a chreigiau yn ddarnau mân 1 gyd; 
Ac eraill ga'dd eu boddi meŵn trwm galedi mawr 

Â rhai gan dân er galar yn eigion daear lawr. 


Y chweched dydd ar hngain y bu y ddamwain hom, 
Y damp a danian 'n ddiau nes peri briwiau bron 

Yn ngwaeth Maesteg mae'n eglur neu'r Llyni gelwir hwn 
O'i herwydd gwelir llawer yn awr mewn dirfawr bwm 


dn A AF i 


v Fd a yr 
XLII La en 














3 


Un deg a phedwar yno bydd cofio am y gwaith, 
Ei gyru mewn prysurdeb i'r tragwyddoldeb maith 
Fe'i cafwyd oll yn feirw oer ehwerw garw gnr : 
Am byn y gwelir galar mae'n wir am amser hir 


Hwy aeth ant at eu gorchwyl yn fanwl.tna,r fan, 
Heb feddwl fod fath ddiwedd mor rhyfedd ar eu rhan, 
Und braidd cyn dechreu gweithio y damp wnae fllam- 

io'n llym : 
Rhwng saith ac wyth y boreu daeth angeu yn ei rym, 


Y tan yn gwau trwy'r gwaelod mor hynod yn y lle, 
A'r glowyr yn y ddalfa heb noddfa dan y Ne; 


Pa fodd y gwnawn ddychmygu eu trwm galedi hwy, 


Pan oedd y sylfer drewllyd yn mynd a'i bywyd hwys 


Y newydd hwn ymdaeuod: yn fuan trwy bob lle, 
Fe rhedodd yno ganoedd y union mae,n ddible, 
Rhai am eu gwyra wylant A rhai am blant yn wir; 
Pa galon nawr 0a thoddai wrth weled dagïau clir 


Dychmygaf pau y taniodd fod yno ddychryn mawr 

Pawb chwilia âm le 1 gilio, ynghelloedd daear law r 
Ond ofer bu'r ymdrechfa ynghanol mwg a than; 

Hwy gawsent loesion chwerwon yn fawrion ac yn fân. 


Gwyr dewr i'r pwll a aethant a chwiliant yno'n llwyr, 
Caed amryw gyrph oddiyno y neson nono'n hwyr: 
Yr oedd eu holl berth'nisau yn wyle degrau dwys 
Aw ffryndiau yn galaru dan boenau Oi'r fath bwys, 


efe 
ut 











' 4 â 
Cynhaliwyd cwest y crwner ar gyrph y glowyr gwiw ; 
Eu bârn mae'r damp a'ì gyrodd i gydo dir y byw: 
A rhai gadd waredigaeth o safn marwolaeth drist, 

A fyddo'n uchel waeddi am rhan yn [esu Grist. 


Fe rhoddwyd i'r rhan farwoli orwedd yn y pridd, 
I aros hyd nes delo'r adgyfodiad ddydd ; 
Gobeithioi'w eneidiau gwel noddfa yn y nef ; 
Au bod hwy yno'n canu clod byth: iw enw ef. 


Nawr gymry glan y gwledydd boed rhybydd i bob 
. rhyw, 
Gwnawn geisio Iesu beunydd ai grefydd tra bo'm byw 
. . Nol hyn pau ddelo angeu i'n gyru oll dan len: 
Cawn dderbyn coron enraïaidd mewn mawredd mwy 
Amen, 














